Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Ispesyal na Isyu 
Disyembre 26, 2007 
www. philippinerevolution.org 


Pabilisin ang rebolusyonaryong 
pagsulong ng PKP para sa pagdiriwang 
ng ika-40 anibersaryo nito 


Mensahe ng Komite Sentral 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 


alang hanggan ang kagalakan natin sa pagdi- 
W tirang ng ika-39 na anibersaryo ng muling 
pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas 
(PKP) sa teoretikong gabay ng Marxismo-Leninismo- 
Kaisipang Mao Zedong (Maoismo) noong Disyembre 
26, 1968. Mula noon, ang pinakamamahal nating Par- 
tido ay napanday sa apoy ng rebolusyonaryong paki- 
kibaka at nakaipon ng maniningning na tagumpay sa 
pagganap nito bilang taliba ng proletaryado at sa pa- 
mumuno sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para 
sa pambansang paglaya at demokrasya laban sa im- 
peryalismong US at lokal na mga nagsasamantalang 
uring malalaking kumprador at panginoong maylupa. 
Pinakamataas na parangal ang iginagawad natin 
sa ating mga rebolusyonaryong martir at ba- 
yani para sa kanilang kataas-taasang sak- 
ripisyo at natatanging paglilingkod sa 
bayan. Nagpupugay tayo sa lahat ng 
kadre at kasapi ng Partido, mga 
rebolusyonaryong pwersa 
at mamamayan sa kani- 
lang pagpupunyagi 
mga sakripisyo sa re- 
bolusyonaryong paki- 
kibaka. Nagtamo ta- 
yo ng malalaking 
tagumpay dahil 4 AG 
hindi tayo umat- T- Ka 
ras sa harap ng matitinding 
hamon o ng mga kamalian at 
pagkukulang. Lumalakas 
tayo sa pag-igpaw sa mga 
peligro at kahirapan, sa 
pagpuna at pagpuna-sa-sarili at 


sa pagwawasto ng mga pagkakamali at kahinaan. 
Sama-sama nating pinagtitibay muli ang ating ka- 
pasyahang isulong ang pambansa-demokratikong yug- 
to ng rebolusyong Pilipino sa pamamagitan ng mata- 
galang digmang bayan. Determinado tayong kumple- 
tuhin ang yugtong ito sa pamamagitan ng pag-agaw 
sa kapangyarihang pampulitika sa buong bansa upang 
maabot ang yugto ng sosyalistang rebolusyon at ma- 
simulan ang mahabang panahon ng transisyon patu- 
ngong komunismo. Sa kagyat, nais nating paghanda- 
an ang pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng Partido 
sa darating na taon sa pamamagitan ng pag- 
papabilis sa lahatang-panig na pagsusulong 
sa rebolusyonaryong pakikibaka ng prole- f 
taryado at ng buong bayan sa pamumu- 
no ng Partido. 


E A MABUMAY AME ABO 
ga AMBERSABY YO 


) NG PKP: y 


Po 


Ngawa nang ngawa ang mga imperyalista at mga 
lokal na reaksyunaryo na dapat nang itigil ng PKP at 
rebolusyonaryong kilusan ang pagsusulong ng arma- 
dong rebolusyon sa harap ng pagkakanulo ng mga mo- 
dernong rebisyunista sa sosyalismo, ng sumunod di- 
tong pagkalansag ng mga rebisyunistang rehimen, at 
lahat ng opensibang pang-ideolohiya, pampulitika, 
pang-ekonomya, pangkultura at militar ng mga imper- 
yalista sa pangunguna ng US. 

Tinatabunan nila ang katotohanang nananatiling 
matatag ang Partido sa paninindigang Marxista-Le- 
ninsta at anti-rebisyunista, nauunawaan at hinaharap 
nito ang kongkretong malakolonyal at malapyudal na 
kalagayan upang isulong ang bagong demokratikong 
rebolusyon, at ang mga opensiba ng imperyalismo at 
mga papet nito ay nagpapalala lamang sa mapang-api 
at mapagsamantalang kalagayan at nag-uudyok sa 
mamamayan na magsulong ng armadong pakikibaka at 
iba pang anyo ng rebolusyonaryong pakikibaka. Naka- 
kaligtaan ng mga kaaway ng rebolusyon ang katotoha- 


I. Krisis ng imperyalismo at paglaban 
ng mga mamamayan ng daigdig 


pang ilarawan ang kasalukuyang krisis ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista, kailangang magsimula sa pagtukoy sa pangunahing pa- 
nanagutan ng US sa krisis na ito. Ang US ang pangunahing responsable 
sa pagtutulak ng mga patakaran ng globalisasyong “neoliberal” at ng 
pandaigdigang gerang terorista. Layunin ng mga patakarang ito na luta- 
sin ang krisis ng monopolyo kapitalismo, ngunit sa halip ay pinalalala at 


pinalalalim nito ang krisis. 


nang nadaig ng Partido at ng rebolusyonaryong kilu- 
san ang lahat ng madudugong kampanyang panunupil 
na isinagawa ng pasistang rehimeng Marcos at ng su- 
munod na mga rehimeng nagkunwang demokratiko. 

Panay ang pagyayabang ng rehimeng Arroyo, lalu- 
na ng huwad na presidente at mga nangunguna ni- 
yang alipures na militar, na kaya nilang durugin o es- 
tratehikong gapiin ang PKP, ang Bagong Hukbong Ba- 
yan at lahat ng rebolusyonaryong pwersa bago ang 
2010. Sa halip, lumalakas at sumusulong ang mga re- 
bolusyonaryong pwersa dahil sa papalalang krisis ng 
pandaigdigang sistemang kapitalista at lokal na nag- 
haharing sistema, at sa kinamumuhiang mga pataka- 
ran ng rehimeng Arroyo ng pagtataksil sa bansa, ma- 
kauring pagsasamantala, korapsyon at terorismo ng 
estado. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tuluy-tuloy na 
paglago at pag-unlad ng mga rebolusyonaryong pwer- 
sa ay nililinang ng walang puknat na gawaing pang- 
ideolohiya, pampulitika at pang-organisasyon ng Par- 
tido. 


peryalistang bansa sa pangunguna 
ng US na idenasyunalisa ang kani- 
kanilang ekonomya. Sa gayo'y na- 
pabilis ng monopolyong burgesya 
ang konsentrasyon at sentralisa- 
syon ng kapital sa kanilang mga 
kamay sa pamamagitan ng pagpiga 
ng supertubo at bayad-utang, libe- 
ralisasyon ng daloy ng kapital at 
kalakalan, pribatisasyon ng mga 
ari-ariang publiko at serbisyong 


Mula noong katapusan ng deka- 
da 1970, ipinatupad ng US ang pa- 
takaran ng globalisasyong “neoli- 
beral” para umano pangibabawan 
ang problema ng stagflation o ang 
sabayang pag-iral ng istagnasyon 
at implasyon at ang paglala ng isa 
bunga ng pagtatangkang lutasin 
ang kabila. Ang problemang ito'y 
sinasabing bunga ng malaking gas- 
tos ng gubyerno sa serbisyong pan- 
lipunan at sa mataas na antas ng 
pasahod. Kaya ang deklaradong ki- 
ling ng neoliberalismo ay kontrahin 
ang Keynesian na pakikialam ng es- 
tado sa anyo ng pamumuhunang 
publiko at pabweluhin ang “mala- 
yang pamilihan” nang minimal ang 
pakikialam ng Federal Bank sa pa- 
mamagitan ng regulasyon ng inte- 
res at suplay ng salapi. 


2 


Pangunahing diin ng neolibera- 
lismo ang paggamit sa estado para 
liitan ang gastos sa serbisyong 
panlipunan at pasahod at hainan 
ang monopolyong burgesya ng ma- 
lalaking kaltas sa buwis, mga kon- 
tratang militar, mga ari-ariang 
publiko, walang hanggang pa- 
utang, garantiya at subsidyo sa pa- 
mumuhunan at bigyan sila ng su- 
portang pampulitika at militar sa 
pagsisikap nilang magpalawak at 
magkaroon ng mga mapagkukunan 
ng hilaw na materyales, pamilihan, 
mapaglalagakan ng puhunan at la- 
hat ng tipo ng mga bentaheng mo- 
nopolyo. 

Sa ilalim ng “neoliberal” na is- 
logan ng globalisasyon ng “mala- 
yang pamilihan,” ang mga atrasa- 
dong bansa ay itinulak ng mga im- 


panlipunan, at deregulasyong su- 
masagasa sa masang anakpawis, 
kababaihan, mga bata at kalikasan. 

Upang mapababa ang pasahod 
sa kani-kanilang bansa, tinitibag 
ng US at ibang imperyalistang ban- 
sa ang mga karapatan ng mga 
manggagawa at umiiwas sila sa 
mga obligasyon sa mga lokal na 
manggagawa sa pamamagitan ng 
paglilipat ng mga pabrika sa ibang 
bansa (runaway shop) para sa pag- 
mamanupaktura at malamanupak- 
tura ng mga produktong pangkon- 
sumo at paglilipat sa ibang bansa 
ng mga serbisyong takaw-trabaho 
(labor-intensive). Ang tunguhin ay 
panatilihin sa kani-kanilang bansa 
ang mga industriyang takaw-puhu- 
nan (capital-intensive) at malakas 
tumubo. Subalit ang pinatinding 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


pagsasamantala sa uring mangga- 
gawa at aping mamamayan ay bu- 
mabansot sa pandaigdigang pamili- 
han at nagpapalala sa krisis ng 
sobrang produksyon. 

Lugmok na ang tunay na eko- 
nomya ng daigdig bunsod ng ilang 
ulit na krisis sa ekonomya at pi- 
nansya. Sa mahabang panahon, na- 
pakatingkad nito sa karamihan ng 
mga bansa sa mundo, at siya nang 
naging pangkalahatang takbo ng 
mga atrasadong bansa. Ngunit ma- 
ging ang US, ang mga imperyalis- 
tang alyado nito at ilang bansang 
third world tulad ng China ay mala- 
on na sanang lugmok kundi lamang 
sa malakihang pangungutang sa lo- 
ob at labas ng bansa upang pasika- 
rin ang paglago ng ekonomya gaa- 
no man katagibang. Ang depresyon 
ay naikukubli ng papataas na antas 
ng pandaigdigang utang na nai- 
pantatapal sa mga depisit sa bad- 
yet at kalakalan upang imantine 
ang daloy ng kalakalan at pamumu- 
hunan pabor sa mga imperyalistang 
bansa at ilang bansa sa third world, 
at magpalutang ng abstraktong 
tantos ng pag-unlad na mas mata- 
as kaysa tunay na ekonomya. 

Ang US ang pinakaabusado sa 
pangungutang sa loob at labas ng 
bansa upang abonohan ang depisit 
sa badyet at kalakalan, lumikha ng 
ilusyon ng paglago at panatilihin 
ang sarili bilang pinakamalaking 
pamilihan ng mga kalakal na pang- 
konsumo sa buong mundo. Ang 
pambansang utang ng US ay sumi- 
rit mula US$5.7 trilyon noong 2001 
tungong USS9.1 trilyon sa kasalu- 
kuyan. Ang mabilis na paglaki ng 
depisit sa badyet ay bunsod ng ma- 
lalaking kaltas sa buwis, mga kon- 
tratang militar-industriyal at mga 
gastos sa gera sa Iraq at Afghanis- 
tan. 

Umabot na sa taunang antas na 
US5800 bilyon ang depisit sa ka- 
lakan ng US. Pinalala pa ito ng 
pagluluwag sa pag-angkat ng pro- 
dukto mula sa mga kaalyadong ka- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


pitalistang bansang industriyal at 
pagsamantala sa murang paggawa 
sa China, India at Southeast Asia. 
Walang rendang ginagasta ng US 
ang dolyares sa pag-angkat ng mga 
produktong pangkonsumo, kaya 
ang US na ang may pinakamalaking 
pagkakautang sa mundo. Sa sarili 
nilang antas, ang mga mamimimi- 
ling Amerikano ay itinutulak sa ma- 
lakihang pangungutang para sa 
konsumo sa harap ng istagnasyon 
at pagbagsak ng industriya at em- 
pleyo sa US. 

Noong pana- 
hon ng bulang 
high-tech mula 
1995 hanggang 
2000, nawalan ng 
regular na trabaho 
ang mga mangga- 
gawang Amerikano 
subalit bumawi si- 
la sa mga traba- 
hong partaym sa 
lumalawak na sek- 
tor serbisyo ng 
bansa. Marami-rami rin sa kanila 
ang nangutang para pumasok sa is- 
pekulasyon sa stock market at pu- 
mayag na ipagamit sa mga kum- 
panya sa pamumuhunan ang kani- 
lang mga pondong pampensyon sa 
gayong layunin. Matapos pumutok 
ang bulang high-tech noong 2001 
hanggang 2005, itinulak ng mono- 
polyong burgesya ng US ang bula 
sa pabahay sa pamamagitan ng 
pag-aalok ng mababang interes sa 
subprime mortgage o pautang sa 
pabahay na maliit o halos walang 
kolateral at pambubuyo sa mga 
maybahay na mangutang para sa 
konsumo batay sa pinalobong hala- 
ga ng kanilang mga bahay na naka- 
garantiya sa utang. 

Binago ng mga bangko ng US 
ang pakete ng mga pautang sa pa- 
bahay at ibinenta ang mga iyon sa 
mga dayuhang bangko bilang mga 
sangkap ng tinaguriang structured 
investment vehicle, kaya naging 
pandaigdigan ang potensyal na 


Ni kaunti'y hindi 
nakikinabang ang mga 
atrasadong bansa sa 
pagbaba ng halaga ng 
dolyar dahil wala naman 
silang makabuluhang 
alternatibong 
mapagkakakitaan ng 
dolyar. 


saklaw ng pampinansyang krisis 
bunga ng di mabayarang utang. 
Lumiliit ang pamilihang pang- 
konsumo ng US dahil sa krisis ng 
sobrang produksyon, ng krisis pam- 
pinansya bunsod ng labis na pam- 
bansang utang ng US, ng pagbulu- 
sok ng dolyar, ng pagguho ng pa- 
utang na may kolateral (mortgage 
meltdown) at ng pagtaas ng presyo 
ng enerhiya. Inaasahang magrere- 
sulta ito sa napakalubhang rese- 
syon sa US at iba pang imperyalis- 
tang bansa sa da- 
rating na taon. 
Ang pagkitid ng 
pamilihang pang- 
konsumo ng US ay 
nagbubunsod ng 


biglaang pagliit 
ng mga order sa 
China, India, 


Southeast Asia at 
iba pang bansang 
lumilikha ng mga 
malamanupaktu- 
rang mababa ang 
dagdag-halaga para sa mga imper- 
yalistang bansa. 

Ni kaunti'y hindi nakikinabang 
ang mga atrasadong bansa sa pag- 
baba ng halaga ng dolyar dahil wa- 
la naman silang makabuluhang al- 
ternatibong mapagkakakitaan ng 
dolyar. Dahil tali sa dolyar, lalong 
bulnerable sa pagbagsak ang hala- 
ga ng kanilang mga salapi. Ang ka- 
nilang mga reserbang dolyar, kung 
mayroon man, ay inutang din para 
ipang-angkat ng mga produktong 
pangkonsumo at ipambalanse sa 
kanilang current accounts. Mabilis 
din itong nauubos. 

Malaking kabiguan ang pagta- 
tangka ng rehimeng Bush na pasi- 
karin ang ekonomya ng US sa pa- 
mamagitan ng pinag-ibayong pro- 
duksyong militar at pangungutang. 
Limitado ang nililikhang empleyo 
ng produksyong militar na kinata- 
tangian ng mamahaling mataas na 
teknolohiya. Kasabay nito, hindi 
na matanggap ng mamamayang 


3 


Amerikano ang malaking sakripi- 
syong kapalit ng produksyong pan- 
digma at mga gerang agresyon sa 
anyo ng mga Amerikanong napapa- 
tay at salaping nagagasta sa kumu- 
noy ng Iraq at Afghanistan. Ang 
badyet panggera ng US sa dala- 
wang bansa ay umabot na sa mahi- 
git 5600 milyon at ang kabuuang 
nagasta sa Iraq pa lamang ay uma- 
bot na sa S1 trilyon, kung kapwa 
isasama sa kwenta ang gastos sa 
operasyon at mga kaugnay nito. 

Sumasagad na ang dagdag pang 
dambuhalang pangungutang ng 
US. Ang tumataas na antas ng 
pambansang utang, bayad-utang 
at depisit ng US sa badyet at kala- 
kalan ay lubhang nagpapaguho sa 
pandaigdigang kumpyansa sa dol- 
yar at nagbubunsod ng pagbaba ng 
halaga nito. Tinatayang kakalla- 
nganing taasan ng US ang interes 
at bawasan nang di bababa sa 52 
trilyon ang internasyunal na pa- 
utang upang pigilin ang pandaigdi- 
gang pagkawala ng kumpyansa sa 
dolyar. 

Habang nag-iibayo ang pagtu- 
tol ng mamamayang Amerikano sa 
gerang agresyon sa Iraq at Afghan- 
istan, patuloy naman ang malala- 
king korporasyon sa industriyang 
militar at langis sa paggigiit na 
ipagpatuloy ng US ang gera at sa 
pagmamaniobra para magtayo ang 
US ng mga permanenteng base mi- 
litar sa Middle East at Central Asia. 

Ang pananatili ng US sa Iraq at 
Afghanistan at pagwawaldas nito 
roon ng yamang-tao at rekursong 
materyal ay may malalim na nega- 
tibong epekto sa US, kapwa sa sa- 
riling bakuran at sa ibayong dagat. 
Pinalalala ng mga ito ang mga kon- 
tradiksyon sa lipunang US at sa 
mga kaalyado nitong imperyalista. 
Nakikita ng mga aping mamamayan 
at bansa ang pagkabatak at mga 
kahinaan ng US at nahihikayat si- 
lang makibaka para sa pambansa at 
panlipunang kalayaaan. 

Sa US at iba pang bansang im- 


peryalista, ginagamit ng monopol- 
yong burgesya ang lahat ng klase 
ng maniobrang estratehiko at tak- 
tikal upang ilihis ang atensyon mu- 
la sa mga pinag-uugatan ng pagsa- 
samantala at pang-aapi at upang 
supilin ang uring manggagawa, 
mga imigrante, kabataan at kaba- 
baihan. Nanunulsol at nagpapala- 
ganap sila ng sobinismo, rasismo 
at pasismo upang pagwatak-wata- 
kin ang uring manggagawa at pag- 
sabungin ang mamamayan sa mga 
imperyalistang bansa at ang mama- 
mayan ng ibang bansa. Ginagamit 
nila ang masmidya at ang iba't 
ibang pang-aliw upang likhain ang 
ilusyon ng demokrasya at ilihis ang 
atensyon ng publiko sa pinakama- 
hahalagang isyung panlipunan. 
Ngunit ang uring manggagawa 
at mamamayan sa mga imperyalis- 
tang bansa ay nanlalaban sa mono- 
polyong burgesya. Nagkaroon ng 
laganap na mga welgang mangga- 
gawa, mga rali at martsang protes- 
ta ng mga migrante at mga mili- 
tanteng pagkilos sa lansangan ng 
kabataan sa iba't ibang bansang 
imperyalista. Ga- 
yunma'y puta-pu- 
taki pa ang mga 
ito, bagamat sa 
ilang pagkakataon 
sa ilang bansa ay 
malakas at mala- 
ganap ang pagsik- 
lab ng galit ng ma- 
mamayan. Ipinaki- 
kita ng mga ito 
ang paborableng 
kundisyon para sa 
tuluy-tuloy na pag-unlad ng mga 
pwersang proletaryo at progresibo. 
Naipapasa pa ng mga imperyalis- 
tang kapangyarihan ang bigat ng 
krisis pangunahin sa mga aping 
mamamayan at bansa sa Asia, 
Africa at Latin America. 
Nagkakaisa pa ang mga imper- 
yalistang kapangyarihan sa pagsa- 
samantala at pang-aapi sa proleta- 
ryado at mga mamamayan ng mun- 


Nagkakaisa pa ang 
mga imperyalistang 
kapangyarihan sa 
pagsasamantala at 
pang-aapi sa 
proletaryado at mga 
mamamayan ng mundo, 
laluna sa third world. 


do, laluna sa third world. Sagana 
sila sa mekanismo upang pagtug- 
ma-tugmain ang kanilang mga in- 
teres laban sa komun nilang mga 
kalaban. Kabilang sa gayong mga 
mekanismo ang IMF, World Bank, 
WTO, ang UN at Security Council ni- 
to, mga panrehiyon at bilateral na 
kasunduan sa kalakalan, ang NATO 
at iba pang panrehiyon at bilateral 
na tratado at alyansang militar. 
Napananatili ng US ang katayu- 
an nito bilang nag-iisang superpo- 
wer dahil sa taglay na kapangyari- 
han sa pinansya, teknolohiya at 
militar na di pa rin madaig ng alin- 
man sa mga alyado nito. Sa kabila 
ng tuluy-tuloy na paghina ng dol- 
yar, nananatili ito bilang salapi ng 
daigdig. Subalit may ilan nang bu- 
tas ang paghahari nito dahil ang 
ilang bansang nagpoprodyus ng la- 
ngis at iba pang bansang may ma- 
lalaking hawak na dolyar at pinag- 
kakautangan ng US ay nagsimula 
nang magbawas ng mga transak- 
syong ginagamitan ng dolyar. 
Tuluy-tuloy na tumitindi ang 
mga kontradiksyon sa pagitan ng 
mga  imperyalis- 
tang kapangyari- 
han. Sumisikip na 
ang mundo para sa 
kumpetisyon at ri- 
balan bunga ng lu- 
making bilang ng 
mga  imperyalis- 
tang kapangyari- 
han at mga nagna- 
nais maging im- 
peryalista. Sinasa- 
mantala ng US ang 
pusisyon nito bilang nag-iisang 
superpower at nagiging napakaag- 
resibo at mapang-upat ito sa pag- 
tutulak ng ultranasyunal na mga 
interes, na lalu't lalong ikinasasa- 
ma ng loob ng mga alyado nito. 
Kasabay nito, inilalantad ng US 
ang sariling pagkabatak at mga ka- 
hinaan, na nagpapalakas sa loob 
ng ibang imperyalista na gumawa 
ng mga hakbang na bangga sa mga 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


ginagawa ng US. 

Sa mga magkakaalyadong im- 
peryalista, kinaiinggitan ang US 
dahil sa dominasyon nito sa panda- 
igdigang sistemang pampinansya, 
mga mayor na pinagkukunan nito 
ng langis at iba pang likas na ya- 
man, mga lagakan ng puhunan at 
mga pamilihan. Nagpamalas ng 
seryosong pagsalungat sa US ang 
France, Germany, Russia at China sa 
mga mayor na isyu 
at pusisyon kaug- 
nay ng mga parti- 
kular na rehiyon 
sa mundo. Iba sa 
US ang naging tin- 
dig nila sa usapin 
ng pananalakay at 
pagsakop ng US sa 
Iraq at Afghanis- 
tan at sa kasaluku- 
yang pagsolo ng 
US sa pakinabang 
sa gera. 

Magkakaiba ang paninindigan 
ng mga imperyalistang bansa sa 
isyu ng Palestine, Lebanon, Syria, 
Iran at iba pang bansa sa Middle 
East. Kasama ang mga estado sa 
mga hangganan ng Central Asia, 
binuo ng Russia at China ang 
Shanghai Cooperation Organization 
(SCO) upang hadlangan ang pagpa- 
sok ng US sa Central Asia. Magka- 
kaiba ang pusisyon ng mga imper- 
yalistang bansa sa samutsaring 
isyu sa East Asia, South Asia, Africa 
at Latin America. Habang nagla- 
lao'y nahihirit at nayayanig ang re- 
latibong balanse ng kapangyarihan 
sa hanay ng mga imperyalista. Ha- 
bang abala ang US sa Iraq, nagpa- 
patibay naman ng pusisyong pang- 
ekonomya at pampulitika ang 
ibang imperyalistang kapangyari- 
han sa ibang bahagi ng mundo. 

Ang pangunahin pa ring kon- 
tradiksyon sa mundo ay ang kon- 
tradiksyon sa pagitan ng mga im- 
peryalistang kapangyarihan at mga 
aping mamamayan at mga bansa. 
Pinakamalinaw itong makikita sa 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


Obhetibong kundisyon 
ang mga iyon, na dapat 
samantalahin ng mga 
suhetibong 
rebolusyonaryong 
pwersa at mamamayan 
upang makapagpalakas 
sila at magapi ang 
kanilang kaaway. 


walang rendang pagsasamantala at 
pang-aapi ng mga imperyalista sa 
tulong ng kanilang mga papet na 
estado at makikita rin sa paglaban 
ng mamamayan sa pamamagitan ng 
rebolusyonaryong armadong paki- 
kibaka at iba pang anyo ng pakiki- 
baka. 

Ang pinakamayamang 20% ng 
populasyon ng mundo ay nasa mga 
imperyalistang bansa, at ang pina- 
kamahirap na 20% 
ay nasa mga ban- 
sang third world. 
Ang kita ng pina- 
kamayayaman ay 
30 ulit na mas ma- 
laki kaysa kita ng 
pinakamahihirap 
noong 1960. Na- 
ging 74 na ulit 
iyong mas malaki 
noong 1995. Nga- 
yon, ang di hamak 
na nakararaming 
mamamayan ay nabubuhay sa ku- 
lang sa dalawang dolyar kada araw 
at konsentrado sila sa third world. 
Noong 1973, ang utang ng third 
world ay US$130 bilyon lamang. 
Noong 1982, lumundag ito tu- 
ngong US5612 bilyon. Noong 2006, 
umabot pa ito sa US53.2 trilyon. 
Imperyalistang pandarambong ang 
nagbunsod ng mabilis na pagkaka- 
baon sa kahirapan at pagkakautang 
ng mamamayan ng Asia, Africa at 
Latin America. 

Ang armadong rebolusyonar- 
yong pakikibaka, laluna sa anyo ng 
matagalang digmang bayan, ang 
pinakamahalagang sandata sa pag- 
kakamit ng pambansang paglaya at 
demokrasya laban sa imperyalismo. 
Hinaharap nito ang sentral na usa- 
pin ng pag-agaw sa kapangyari- 
hang pampulitika at mapagpasyang 
pag-alpas sa saklot ng imperyalis- 
mo at pyudalismo. May mga bayang 
nagpupunyagi sa armadong rebolu- 
syon katulad ng Colombia, Pilipi- 
nas, India, Tamil Eelam at Turkey. 
Sa Nepal, idineklara ng mga arma- 


dong rebolusyonaryo ang pagwa- 
wakas ng kanilang digmang bayan. 
Layunin nila ngayong agawin ang 
kapangyarihan sa pamamagitan ng 
parlamentaryong pakikibaka at po- 
pular na insureksyon. Kung mabibi- 
go, inaasahang muli silang maglu- 
lunsad ng digmang bayan. 

Ang anti-imperyalistang gawi 
ng ilang gubyerno ay bunsod ng 
paggigiit ng mamamayan ng pam- 
bansang paglaya at demokrasya. 
Sinikap noon ng gubyernong Iraq 
sa ilalim ni Saddam Hussein na ma- 
kihanay sa ilang imperyalistang ka- 
pangyarihan laban sa US hanggang 
magpasya ang US na maglunsad ng 
gerang agresyon. Nangangahas ang 
gubyerno ng Venezuela sa ilalim ni 
Hugo Chavez na hamunin ang im- 
peryalismong US upang makuha 
ang suporta ng mamamayan at ma- 
kapagpatupad ng mga reporma. Tu- 
luy-tuloy na iginigiit ng mga gub- 
yerno ng China, Cuba at People's 
Democratic Republic of Korea ang 
pambansang kasarinlan at mga so- 
syalistang mithiin ng mamamayan 
upang labanan ang imperyalismong 
US. 

Ang krisis na kalagayan ng pan- 
daigdigang sistemang kapitalista 
ay paborable para sa pagrerebolu- 
syon laluna sa Asia, Africa at Latin 
America, kung saan kasalukuyang 
pinakamatingkad ang pangunahing 
kontradiksyon sa mundo. Arma- 
dong rebolusyon ang magiging pa- 
ngunahing agos sa mundo bunsod 
ng pagtindi ng pangunahing kon- 
tradiksyon kaakibat ng pagtindi ng 
mga kontradiksyon sa mga imper- 
yalistang bansa at sa pagitan ng 
mga imperyalistang kapangyari- 
han. Ang mga krisis ay di awtoma- 
tikong nangangahulugan ng pagsu- 
long o pagtatagumpay ng rebolu- 
syon. Obhetibong kundisyon ang 
mga iyon, na dapat samantalahin 
ng mga suhetibong rebolusyonar- 
yong pwersa at mamamayan upang 
makapagpalakas sila at magapi ang 
kanilang kaaway. 


II. Mabilis na nabubulok na 
naghaharing sistema sa ilalim ng 


rehimeng Arroyo 


Ne palagiang krisis ang malakolonyal at malapyudal na naghaharing 
sistema sa Pilipinas. Ito ay bulok sa kaibuturan at palaging mahina 
at mabuway dahil pinahihirapan ito ng tatlong masasamang pwersa ng 
dayuhang monopolyo kapitalismo, katutubong pyudalismo at burukrata 


kapitalismo. Kaya bulnerable ito sa 
kapitalista. 


Sa ilalim ng patakarang “neoli- 
beral” na globalisasyon, ang nag- 
haharing sistema ay lalong humina 
higit kailanman sa nakaraan sa la- 
rangan ng pulitika at ekonomya. 
Malaking kalokohan ang sinasabi 
ng rehimeng Arroyo na ang papet 
na republika ay matatag o ang eko- 
nomya ng Pilipinas ay tuluy-tuloy 
na lumalago tungo sa katayuang 
“first world.” 

Pwersado ang papet na estado 
na iwaksi na ang lahat ng paki- 
tang-taong pagpapatupad ng pam- 
bansang industriyalisasyon at re- 
porma sa lupa. Kontra ito sa pag- 
gamit sa mga rekursong publiko at 
pag-engganyo sa mga negosyan- 
teng Pilipino na lumahok sa pagpa- 
paunlad ng pambansang industri- 
ya. Ang reporma sa lupa ay ginawa 
na lamang nitong tagibang na mga 
transaksyong komersyal sa pagitan 
ng mga panginoong maylupa at 
magsasaka at tahasang mga kum- 
bersyong komersyal ng mga lupang 
sakahan at mga pananim. Ipinalit 
nito sa reporma sa lupa ang tina- 
guriang stock distribution option 
(pamamahagi ng sapi sa korpora- 
syon sa halip na titulo ng lupa). 
Binago nito ang klasipikasyon ng 
mga lupa upang hindi masaklaw ng 
tinaguriang Comprehensive Agrari- 
an Reform Program. Mas malaki ang 
ginagasta sa burukratikong opera- 
syon ng Department of Agrarian 
Reform kaysa pagpapasa ng lupa sa 
mga magsasakang walang lupa. 

Tinanggal ng papet na estado 


krisis ng pandaigdigang sistemang 


ang mga pambansang restriksyon 
sa dayuhang pamumuhunan. Kalak- 
han sa mga ito ay nasa larangan ng 
serbisyong pampinansya, kalaka- 
lan, turismo, malamanupakturang 
nakatuon sa eksport, mga planta- 
syon at pagmimina. Binaklas nito 
ang mga taripa at hinayaan nito 
ang mga kumpanyang multinasyu- 
nal na magtambak ng sobrang pro- 
duktong agrikultural at manupak- 
tura sa bansa. Dumausdos ang pro- 
duksyong agrikultural para sa lokal 
na konsumo mula sa abereyds na 
1,509 kilo/tao/taon noong 1979- 
81 tungong 1,100 kilo/tao/taon 
nitong 2000-02 kaya naging ne- 
tong tagaangkat na lamang ng 
pagkain ang bansa. Makasampung 
ulit na lumaki ang pagsalig nito sa 
imported na pagkain sa taunang 
bulto ng import mula 1991-95 
hanggang 2001-03. Mas marami- 
hang ineeksport ang mga produk- 
tong agrikultural at mineral pero sa 
presyong mas mababa kaysa noon 
dahil sa sobrang suplay sa pandaig- 
digang pamilihan. Maliit ang ne- 
tong kita sa pagrereeksport ng mga 
malamanupaktura mula sa industri- 
ya ng pag-aasembol at pagpapake- 
te dahil kalakhan ng mga sangkap 
niyon ay imported at sobrang ma- 
hal. 

Tuluy-tuloy na lumalaki ang de- 
pisit sa kalakalan taun-taon na 
nag-abereyds ng $8 bilyon mula 
2001 hanggang 2006. Tuluy-tuloy 
na lumalaki ang gastos sa impor- 
tasyong pinaaandar ng konsumo. 


Hindi mapunan ng kinikita sa eks- 
port at remitans ng mga kontrak- 
twal na manggagawa sa ibayong 
dagat ang gastos sa pag-iimport. 
Ang estado ay laging nauuwi sa 
dambuhalang mga depisit sa bad- 
yet na tinatangkang ibsan ng rehi- 
meng Arroyo sa pamamagitan ng 
pagsingil ng mas malaking buwis 
sa mamamayan. Ang malaking gas- 
tos sa pagbabayad-utang at mga 
aktibidad ng burukrasya at militar 
at iba pang kontra-produktibong 
aktibidad ay humihigit na rin sa 
kakayanan ng estado na maningil 
ng buwis. Lumiit ang nasisingil sa 
adwana bunsod ng liberalisasyon 
ng kalakalan at katiwalian. Ang pa- 
ngunahing tinatarget sa paniningil 
ng buwis ay ang masang anakpawis 
at mga panggitnang saray ng lipu- 
nan. Bumubulusok ito dahil sa lug- 
mok na ekonomyang may mataas 
na tantos ng tunay na kawalan at 
kakulangan sa hanapbuhay. 

Ngunit bawat taon, nalilikha 
ang ilusyon ng paglago ng eko- 
nomya sa pamamagitan ng pangu- 
ngutang sa loob at labas ng bansa 
at gayundin sa pag-akit ng dayu- 
hang pamumuhunang portfolio sa 
pamilihan ng mga sapi at bono. 
Ang lumulubhang pandaigdigng 
krisis sa ekonomya at pinansyang 
nililikha ng mabilis na lumalaking 
pambansang utang ng US, ng 
mortgage meltdown at walang awat 
na gastos militar ng US ay tiyak na 
iipit sa pandaigdigang pautang pa- 
ra sa Pilipinas at babawas sa mga 
order para sa hilaw na materyales 
at mga malamanupakturang maba- 
ba ang dagdag-halaga bunsod ng 
nag-iibayong resesyon at pagkitid 
ng pamilihang pangkonsumo sa US. 
Ang kasalukuyang inabot ng panla- 
bas na utang na mahigit 564 bilyon 
at ng depisit sa kalakalang panla- 
bas ay inaasahang sumirit sa susu- 
nod na taon, na mangangahulugan 
ng malubhang krisis sa pinansya at 
matarik na pagbagsak ng halaga ng 
piso. 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


Mabilis na lumalala ang sosyo- 
ekonomikong krisis sa ilalim ng re- 
himeng Arroyo. Tumataas ang tan- 
tos ng nagpapatung-patong na dis- 
empleyo. Binabarat nang husto ang 
kita ng masang anakpawis na 
manggagawa at magsasaka at ma- 
ging ng panggitnang saray ng lipu- 
nan. Nagtataasan ang presyo ng 
mga batayang bilihin at serbisyo 
bunga ng lumalaking gastos sa im- 
ported na kagamitan, langis at iba 
pang sangkap. Tumataas ang pre- 
syo ng mga batayang serbisyo tu- 
lad ng edukasyon, kalusugan, kur- 
yente, tubig at sasakyan habang 
gumuguho ang imprastrukturang 
panlipunan at namamayani ang 
pagkakamal ng tubo. Nalulula ang 
malawak na masa sa presyur ng kri- 
sis at sa tumataas na tantos ng 
pagsasamantala. Nagluluwal ito ng 
panlipunang kaguluhan. 

Ikinagagalit ng malawak na 
masa ng sambayanan ang pagpapa- 
bilis ng mga dayuhang monopol- 
yong interes, matataas na upisyal 
ng gubyerno at malalaking kumpra- 
dor at panginoong maylupa sa tan- 
tos ng pagsasamantala at panda- 
rambong sa likas na kayamanan ng 
bansa. Lumaki nang 327% ang ne- 
tong kita ng nangungunang 1,000 
korporasyon mula 2001 hanggang 
2005 at ang kanilang tubo ay lu- 
maki nang 20% taun-taon. 

Malawakan at malalim ang pag- 
kasuklam ng sambayanang Pilipino 
sa pagpapakatuta ng rehimeng Ar- 
royo sa US, Japan at iba pang ka- 
pangyarihang imperyalista, sa wa- 
lang rendang katiwalian ng nagha- 
haring pamilya Arroyo at mga kro- 
ni nito, sa bulaang pangangalan- 
dakan ng rehimen na ang Pilipinas 
ay umaangat na patungo sa kata- 
yuang “first world” habang lalo pa 
itong sumasahol bilang bansang 
third world, at sa malulupit na hak- 
bang ng pulisya at militar para ma- 
nupil ng mga welgang manggaga- 
wa, magpalayas ng mga magsasaka 
at pambansang minorya sa kani- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


lang mga tahanan at sakahan, gipi- 
tin at puksain ang ligal na kilusang 
patriyotiko at demokratiko, at bu- 
wagin ang mga kilos protesta ng 
masang anakpawis at iba pang sek- 
tor ng lipunan. 

Walumpung porsyento ng ma- 
mamayan o humigit-kumulang 65 
milyong Pilipino ang nabubuhay sa 
katumbas sa piso ng kulang sa $2 
kada araw. Nabubuhay sa malub- 
hang kahirapan ang masang anak- 
pawis na manggaga- 
wa at magsasaka. Pi- 
naghahati-hatian ng 
80% ng populasyon 
ang kalahati ng 
pambansang kita, 
habang 20% lamang 
ang nagtatamasa sa 
natitirang kalahati. 
Ang naghihirap na 
masa ang pinakama- 
sidhing naghaha- 
ngad ng rebolusyo- 
naryong pagbabago. 
Gipit na gipit din ang petiburge- 
syang lunsod sa kalagayan ng lipu- 
nan at ekonomya at naaakit sila sa 
rebolusyonaryong adhikain. 

Ang pinakamalaking parte ng 
kitang dolyar na sinasarili ng nag- 
haharing sistema ay nagmumula sa 
mga kontraktwal na manggagawa 
sa ibayong dagat na ngayo'y nag- 
papadala sa Pilipinas ng kabuuang 
515 bilyon taun-taon. Ngunit lubos 
silang nalulungkot sa katotoha- 
nang dahil sa masidhing pagsasa- 
mantala at pagkaatrasado ng kani- 
lang bansa ay napipilitan silang 
maghanap ng trabaho sa ibayong 
dagat na mababa ang pasahod at 
nagkakait ng mga karapatang tina- 
tamasa ng mga manggagawa ng 
bansang pinamamasukan. Ikinaga- 
galit nila ang kalagayang dapat pa 
nilang iwan ang kanilang mga pa- 
milya at sinisingil sila nang sobra 
ng reaksyunaryong gubyerno pero 
hindi naman sila binibigyan ng 
proteksyon at suporta sa ibang 
bansa. 


Walumpung 
porsyento ng 
mamamayan o 
humigit-kumulang 65 
milyong Pilipino ang 
nabubuhay sa 
katumbas sa piso ng 
kulang sa 52 kada 
araw. 


Ang sosyo-ekonomikong krisis 
ay gumagatong sa pampulitikang 
krisis ng naghaharing sistema. Ku- 
mikitid ang puwang para sa pagbi- 
bigayan ng magkakatunggaling re- 
aksyunaryo at lalong natatakam si 
Arroyo na solohin ang mga maku- 
kurakot sa gubyerno. Mas madaling 
nalalantad sa bayan ang walang 
rendang katiwalian ng rehimen. 
Agad na nakukundena ng mga 
progresibong pwersa at reaksyunar- 
yong pwersang opo- 
sisyon ang rehimen. 
Maging sa loob ng 
rehimen, lumalaki 
ang banggaan ng 
mga mga interes sa 
negosyo at pulitika 
sa pagitan ng pina- 
kamalalapit na ka- 
mag-anak at kroni 
ng huwad na presi- 
dente sa isang pa- 
nig, at ilang alyado 
niya sa naghaharing 
koalisyon ng KAMPI, Lakas-NUCD 
at Nationalist People's Coalition sa 
kabilang panig. 

Walang kapantay sa nakaraan 
ang pagpapaksyun-paksyon sa re- 
aksyunaryong hukbo. Mayorya ng 
mga upisyal at kawal ay galit sa re- 
himeng Arroyo at sa mga upisyal 
na maka-Arroyo sa tuktok ng chain 
of command. Kumpyansa ang mga 
upisyal na kontra-Arroyo na mayor- 
ya ng mga upisyal ay handang 
mag-urong ng suporta sa rehimen 
at magbaling ng suporta sa isang 
konseho ng mga sibilyang lider 
oras na mabuo ang isang dambuha- 
lang kilos masa laban sa rehimen. 

Bagamat kapuri-puri ang pag- 
kundena nila sa mga krimen ng re- 
himeng Arroyo, ang pag-takeover 
nina Trillanes sa Manila Peninsula 
Hotel noong Nobyembre 29 ay hin- 
di nagsaalang-alang sa sigaw ng 
bayan para sa pagbabago alinsu- 
nod sa prinsipyo ng kataas-taasang 
katayuan ng sibilyan at sa kinakai- 
langang serye ng mobilisasyong 


7 


masa at pag-uurong ng suportang 
militar sa rehimen. 

Ang rehimeng Arroyo ay naka- 
handang magpadanak ng dugo ma- 
kapanatili lamang sa kapangyari- 
han. Kaya ang malawak na hanay 
ng mga pwersang oposisyon ay na- 
rarapat na maglunsad ng mga mo- 
bilisasyong masang makahahad- 
lang sa paggamit ng rehimen ng 
armadong dahas, katulad nang pa- 
bagsakin sina Marcos at Estrada 
noong 1986 at 2001. Kailangan 
ding gumawa ng paraan ang mga 
kontra-Arroyong upisyal ng militar 
at pulisya kung paano paparalisa- 
hin ang maka-Arroyong chain of 
command at kakabigin ang mga ka- 
raniwang sundalo. Kabilang sa mga 
problemang kinakaharap ng lahat 
ng pwersang anti-Arroyo ang pag- 
uurong-sulong ng mga reaksyunar- 
yong pwersang anti-Arroyo at ang 
lambat kontra-paniktik sa loob ng 
reaksyunaryong hukbo. 

Ngunit kung sa kabila ng pag- 
kamuhi ng mamamayan ay makapa- 
natili pa rin sa poder ang rehimeng 
Arroyo hanggang 2010 dahil hindi 
pa ito kayang patalsikin ng mala- 
wak na ligal na nagkakaisang pren- 
te, hindi tatanggapin ng malawak 
na masa ng sambayanan ang posi- 
bilidad na magdusa sa ilalim ng 
mga rehimeng maghahalinhinan sa 
pamamagitan ng eleksyon at lalu't 
lalo silang sasalig sa digmang ba- 
yan para baguhin ang buong nag- 
haharing sistema. Makikinabang 
kung gayon ang armadong rebolu- 
syonaryong kilusan sa pagkabigo 
ng malawak na ligal na nagkaka- 
isang prente na mapatalsik ang re- 
himeng Arroyo. 

Habang lumilitaw ang iba't 
ibang tunguhing anti-Arroyo sa lo- 
ob ng reaksyunaryong hukbo sa ka- 
dahilanang patriyotiko, nagpapa- 
kasasa naman ang mga maka-Arro- 
yong upisyal sa iba't ibang antas sa 
pagnanakaw sa pondo ng estado, 
pangungupit sa mga batayang sup- 
lay ng mga tropa at paglahok o pa- 


8 


kikipagkutsaba sa mga sindikatong 
kriminal sa iligal na pagtotroso, is- 
magling, pasugal, pagbebenta ng 
iligal na droga, prostitusyon, baya- 
rang pagpatay, pangungulimbat at 
kidnap for ransom. Sa kabuuan at 
sa esensya, ang reaksyunaryong 
hukbo ay isang mersenaryo at tiwa- 
ling establisimyento na nararapat 
wasakin ng armadong rebolusyon. 

Pinanalasa ng rehimeng Arroyo 
ang Oplan Bantay Laya (OBL) 1 mu- 
la 2002 hanggang katapusan ng 
2006 at ang OBL 2 mula nang pu- 
masok ang 2007, at naghasik ito 
ng lansakan at sistematikong mga 
paglabag sa karapatang-tao upang 
tumalima sa pandaigdigang gerang 
terorista ng US at tumanggap ng 
ayudang militar at pang-ekonomya 
ng US, masiguro ang katapatan ng 
mga upisyal at kawal ng pwersang 
militar at pulis, sindakin at supilin 
kapwa ang mga rebolusyonaryong 
pwersa at ang ligal na oposisyon at 
tiyakin ang pananatili ng rehimen 
sa pulitika. 

May dalawang sanga ang OBL. 
Ang isang sanga ay kinabibilangan 
ng mga militar na kampanyang pa- 
nunupil sa pamamagitan ng pagko- 
konsentra ng mga pwersa sa ilang 
larangang gerilya at paggawa ng 
mga kahayupan para saktan at sa 
gayo'y takutin ang mamamayan at 
palayasin sila sa lupa para big- 
yang-daan ang mga plantasyon at 
mga kumpanya ng pagmimina. Ang 
isa pang sanga ay ang pagsasaga- 
wa ng mga ekstrahudisyal na pag- 
patay, pagdukot at pagtortyur sa 
mga di armadong aktibistang ligal 
kabilang ang mga lider manggaga- 
wa, magsasaka, maralitang lunsod, 
kabataan, kababaihan, mamamaha- 
yag, taong simbahan, abugado at 
tagapagtanggol ng karapatang-tao. 

Nahihiwalay na ang rehimeng 
Arroyo sa Pilipinas at sa ibang ban- 
sa dahil sa mga kahayupang gina- 
gawa ng mga pwersang militar at 
pulis laban sa daan-daanlibong 
mamamayan sa kanayunan at eks- 


trahudisyal na pagpatay at pagdu- 
kot sa mahigit isanlibong di arma- 
dong progresibong aktibistang li- 
gal. Pero ipinagpipilitan pa rin ng 
rehimen na madudurog nito ang ar- 
madong rebolusyonaryong kilusan 
sa pamamagitan ng pag-aalok ng 
tinaguriang amnestiya at pondo sa 
rehabilitasyon kasabay ng madudu- 
gong kampanya ng armadong pa- 
nunupil. Alam na alam ng mama- 
mayan na ang mga upisyal ng reak- 
syunaryong hukbo ay nag-iimbento 
ng mga listahan ng mga umano'y 
nagsisuko at ibinubulsa nila ang 
pera. 

Ang sosyo-ekonomiko at pam- 
pulitikang krisis at ang pagpapaka- 
tuta, katiwalian, kasinungalingan 
at kalupitan ng rehimeng Arroyo ay 
gumalit lamang sa mamamayan at 
nag-uudyok sa kanila na labanan 
ang rehimen at magsagawa ng iba't 
ibang anyo ng pagtutol. Lantad na 
sa buong mundo ang mga krimen 
ng rehimeng Arroyo at nagpahayag 
na ang pinakarespetadong mga 
institusyon, partido, organisasyong 
masa at personahe ng internasyu- 
nal na pakikipagkaisa sa sambaya- 
nang Pilipino sa kanilang pakikiba- 
ka para sa pambansang kasarinlan, 
demokrasya, katarungang panlipu- 
nan at kapayapaan. 

Sukdulan na ang pagkakahiwa- 
lay ng rehimeng Arroyo. Hinog na 
ito para patalsikin ng malawak na 
masa ng sambayanan at ng mala- 
wak na nagkakaisang prente ng 
mga pwersang anti-Arroyo. Pinaka- 
desidido sa pagpapatalsik kay Arro- 
yo ang mga patriyotiko at progresi- 
bong pwersa ng masang anakpawis 
at panggitnang saray ng lipunan 
dahil sila ang pangunahing duma- 
ranas ng hirap sa kabuhayan, eks- 
trahudisyal na pagpatay, pagdukot 
at tortyur sa bilangguan. Ngunit 
nag-uurong-sulong ngayon ang 
mga reaksyunaryong partidong an- 
ti-Arroyo dahil ilan sa kanilang 
mga lider ay nagsisimula nang 
maghanda para sa eleksyong 2010. 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


Magtagumpay man o hindi ang li- 
gal na kilusang masa sa pagpapa- 
talsik sa rehimeng Arroyo, nakaii- 
pon ng lakas at karanasan ang mga 
ligal na demokratikong pwersa sa 
pagkilos para patalsikin ang rehi- 
men. 

Lumalakas at sumusulong ang 
armadong rebolusyonaryong kilu- 
san ng sambayanang Pilipino sa 
pamamagitan ng mga taktikal na 
opensiba at gawaing masa. Ito ang 
makikinabang sa patuloy na kabi- 
guan ng malawak na ligal na nag- 
kakaisang prente na patalsikin ang 
rehimeng Arroyo dahil sa malinaw 
na pag-uurong-sulong ng mga re- 
aksyunaryong pwersang anti-Arro- 
yo. Lalu't lalo itong nakikilala bi- 
lang pangunahing paraan para ba- 
guhin ang buong naghaharing sis- 
tema. Kaalinsabay, patuloy nitong 
ginaganyak ang mga progresibong 
pwersa ng ligal na demokratikong 
kilusan na magpunyagi sa pakiki- 
baka. Hinihikayat nito ang mga ak- 
tibistang masa na lumahok sa dig- 
mang bayan. Higit sa lahat, naka- 
pag-iipon ito ng kinakailangang ar- 
madong lakas para ibagsak ang bu- 
ong naghaharing sistema sa ban- 
dang huli. 

Nagpupunyagi ang Bangsamoro 
sa pakikibaka para sa pagpapasya 
sa sarili laban sa gubyernong May- 
nila. Maya't maya ay nababalitang 
papasok na sa “pinal na kasundu- 
ang pangkapayapaan” ang gubyer- 
no at ang Moro Islamic Liberation 


Front (MILF). Pero laging maagap 
na ipinapahayag ng mga lider ng 
MILF na nananatili silang mapag- 
bantay sa katusuhan at panlilin- 
lang ng gubyernong Maynila. Mali- 
naw nilang sinasabi na hindi sila 
tatahak sa landas ng pagsuko na ti- 
nahak ng ilang susing lider ng Mo- 
ro National Liberation Front 
(MNLF). 

Patuloy na naninindigan ang 
ating Partido sa pagkilala at pagsu- 
porta sa karapatan ng sambaya- 
nang Moro sa pambansang pagpa- 
pasya sa sarili at lubos na kontrol 
sa kanilang lupang ninuno. Mina- 
mantine natin ang alyansa sa mga 
rebolusyonaryong pwersa ng ma- 
mamayang Moro at hinihikayat na- 
tin silang magbantay laban sa mga 
maniobra ng US at iba pang ka- 
pangyarihang imperyalista para 
maglatag ng mga balwarteng pam- 
pulitika, pang-ekonomya at militar 
sa Mindanao kasabwat ang ma- 
pang-aping gubyernong Maynila. 

Malabo ngayon ang posibilidad 
na magpatuloy ang pormal na pag- 
uusap ng gubyernong Maynila at 
National Democratic Front of the 
Philippines (NDFP). Pangunahing 
dahilan nito ang pananagutan ng 
rehimeng Arroyo sa 12 balakid sa 
usapan na inihanay ng NDFP at ang 
di nito pagpapakita ng intensyong 
alisin ang naturang mga balakid. 

Inuulit-ulit ng rehimen ang li- 
nyang dapat munang sumuko ang 
NDFP sa ngalan ng walang taning 


na tigil-putukan na nagsasaisanta- 
bi sa mga repormang panlipunan, 
pang-ekonomya at pampulitika na 
iginigiit ng bayan, at nagpapabwe- 
lo sa mga “lokalisadong usapang 
pangkapayapaan” na naglalayong 
pagwatak-watakin ang rebolusyo- 
naryong kilusan at sa hungkag na 
alok ng amnestiya at pondo sa re- 
habilitasyon na naglalayong suhu- 
lan ang mga sumusuko at kalauna'y 
patayin sila. 

Umaasa ang rehimeng Arroyo 
na madudurog o sukdulan nitong 
mapahihina ang armadong rebolu- 
syonaryong kilusan sa nalalabing 
mga taon hanggang 2010. Taliwas 
dito, ang armadong rebolusyonar- 
yong kilusan ay higit na lalakas at 
lalagay sa katayuan para magdulot 
ng mga pamatay na bigwas sa inu- 
til na rehimen sa gitna ng napaka- 
lubhang krisis ng naghaharing sis- 
tema. 

Nasa sambayanang Pilipino ang 
lahat ng katwiran para isulong ang 
bagong-demokratikong rebolusyon 
sa pamamagitan ng matagalang 
digmang bayan. Pinagdurusa sila 
sa pinag-ibayong pang-aapi at 
pagsasamantala. Obligado silang 
lumaban para sa kanilang mga 
pambansa at demokratikong kara- 
patan at interes. Masasamantala 
nila ang krisis na kalagayan ng 
naghaharing sistema para magpun- 
dar ng rebolusyonaryong lakas at 
sumulong nang yugtu-yugto sa re- 
bolusyonaryong pakikibaka. 


III. Tuluy-tuloy na pagsulong 
pwersa at kilusang masa 


atuloy na pinapangarap ng mga imperyalista at 

mga reaksyunaryong Pilipino ang pagkalansag ng 
PKP bunga ng ganap at hayagang pagpapanumbalik 
ng kapitalismo ng mga rehimeng pinagharian ng mga 
rebisyunista. Di nila pansin ang katotohanang itina- 
tag ang Partido noong 1968 para mismo itaguyod ang 
Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong, itakwil 
ang modernong rebisyunismong itinataguyod noon ng 
Communist Party of the Soviet Union, iwaksi ang su- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


ng mga rebolusyonaryong 


hetibismo at oportunismo ng Communist Party of the 
Philippine Islands (1930) at ng pinagsanib na Partido 
Komunista at Sosyalista (1938). 

Nakaipon tayo ng rebolusyonaryong lakas at maya- 
mang karanasan sa buhay-at-kamatayang pakikibaka 
sa labing-apat na taong pasistang diktadurang Marcos 
at sa sumunod na mga rehimeng nagkunwang demo- 
kratiko ngunit naging malupit sa pagtatangkang supi- 
lin ang demokratikong rebolusyong bayan. Nangang- 


9 


arap nang gising ang rehimeng Ar- 
royo sa pagbabanta nitong durugin 
o estratehikong pahinain ang Par- 
tido at rebolusyonaryong kilusan 
bago sumapit ang 2010. Sinasa- 
mantala ng Partido ang papalalang 
krisis ng naghaharing sistema, ang 
lahatang-panig na pagkabangkaro- 
te ng rehimeng Arroyo, at ang nai- 
pong rebolusyonaryong lakas at ka- 
ranasan ng sambayanan at lahat ng 
rebolusyonaryong 
pwersa. 

Tumatalima ang 
partido sa Marxista- 
Leninista-Maois- 
tang linya sa pilo- 
sopya, ekonomyang 
pampulitika, agham 
panlipunan, estra- 
tehiya at taktika ng 
pagsusulong ng 
pambansa-demo- 
kratikong  rebolu- 
syon, pagpupundar 
ng sosyalismo at 
pagpapatuloy ng 
rebolusyon sa ilalim 
ng proletaryong 
diktadura. Nauunawaan sa pama- 
magitan ng linyang ito ang mga 
batas ng paggalaw ng kalikasan at 
lipunan at ang nakaraaan, kasalu- 
kuyan at darating na mga yugto ng 
pag-unlad ng lipunan. 

Lahat ng kasapi ng Partido ay 
dapat magkaroon ng edukasyon sa 
mga saligang prinsipyo ng Marx- 
ismo-Leninismo-Maoismo at sa 
kongkretong paglalapat ng mga ito 
sa kasaysayan at kasalukuyang ka- 
lagayan ng Pilipinas at ng samba- 
yanang Pilipino. May tatlong antas 
ng edukasyong pam-Partido para sa 
lahat ng kasapi. Ito ang batayan, 
intermedya at abanteng kurso. 

Bawat kasapi ng Partido ay da- 
pat dumaan sa Batayang Kurso ng 
Partido (BKP). Naglalaman ito ng 
pag-aaral sa kasaysayan ng Pilipi- 
nas, mga saligang problema ng 
sambayanang Pilipino at ng demo- 
kratikong rebolusyong bayan, ga- 


10 


Ang Marxismo- 
Leninismo-Maoismo ay 
hindi lutang sa 
katotohanan, bagkus 
ay nanunuot doon at 
naghahayag sa mga 
batas ng paggalaw 
niyon sa pamamagitan 
ng paglalapat ng 
materyalistang 
diyalektika. 


yundin sa mga saligang prinsipyo 
ng materyalismong diyalektiko at 
istoriko, ekonomyang pampulitika 
ng kapitalismo at sosyalismo at re- 
bolusyonaryong estratehiya at tak- 
tika. Ang BKP ay nagbibigay sa ba- 
wat kasapi ng Partido ng punda- 
syon para manatiling matatag sa 
rebolusyonaryong landas at para 
magpaunlad ng kamalayan at kaka- 
yahang magrebolusyon. 

Ang intermed- 
yang kurso ay nag- 
lalaman ng pagsu- 
suri sa mga pang- 
kalahatan at parti- 
kular na karanasan 
sa rebolusyong Pi- 
lipino nang iniha- 
hambing sa mga 
rebolusyonaryong 
karanasan sa ibang 
bansa sa patnubay 
ng mga turo ni Ka- 
samang Mao Ze- 
dong. Hinihikayat 
ang mga kasapi ng 
Partido na suriin at 
lagumin ang kara- 
nasan ng kanilang mga yunit at or- 
gano, tukuyin ang mga mayor na 
kamalian at kahinaan sa ilang pa- 
nahon at magpanukala ng mga 
hakbangin sa pagwawasto. 

Ang abanteng kurso ay naglala- 
man ng pagbabasa at pag-aaral sa 
mga akda nina Marx, Engels, Lenin, 
Stalin at Mao ukol sa materyalis- 
mong diyalektiko at istoriko, eko- 
nomyang pampulitika ng kapitalis- 
mo at imperyalismo, sosyalistang 
rebolusyon at konstruksyon, kasay- 
sayan ng internasyunal na kilusang 
komunista, estratehiya at taktika 
at teorya ng nagpapatuloy na rebo- 
lusyon sa ilalim ng proletaryong 
diktadura. 

Sa bawat antas ng edukasyong 
teoretiko at pampulitika, natututo 
ang mga kadre at kasapi ng Partido 
kung paano isasanib ang teorya ng 
Marxismo-Leninismo-Maoismo sa 
kongkretong kalagayan. Napatata- 


las nila ang pagsapol at paglalapat 
ng materyalistang diyalektika sa 
pagpapaunlad ng kanilang prole- 
taryong rebolusyonaryong paninin- 
digan, pananaw at pamamaraan. 
Ito ang esensya ng pagbubuo ng 
Partido sa ideolohiya. 

Ang mga kadre at kasapi ng 
Partido ay nagiging matatag sa 
mga rebolusyonaryong prinsipyo, 
pleksible sa patakaran at epektibo 
sa gawa dahil sa gabay ng Marx- 
ismo-Leninsismo-Maoismo at sa 
mulat na paglalapat nito sa kong- 
kretong kalagayan ng rebolusyong 
Pilipino. Ang Marxismo-Leninismo- 
Maoismo ay hindi lutang sa katoto- 
hanan, bagkus ay nanunuot doon 
at naghahayag sa mga batas ng 
paggalaw niyon sa pamamagitan 
ng paglalapat ng materyalistang 
diyalektika. 

Hindi nadudurog at tuluy-tuloy 
na lumalaki ang Partido dahil papa- 
raming kasapi ang nirerekrut at du- 
maraan sa edukasyong teoretiko at 
pampulitika. Ang tumatanggap ng 
gayong edukasyon ay naaarmasan 
ng kakayahang magsuri na nagpa- 
patibay sa kanilang moral na pani- 
nindigan para sa makatarungang 
adhikain ng rebolusyong panlipu- 
nan. 

Kumprehensibo at malalimang 
nakinabang ang mga kadre at kasa- 
pi ng Partido sa Una at Ikalawang 
Dakilang Kilusang Pagwawasto. Lu- 
bos nilang nauunawaan kung pa- 
ano ipinagkanulo ng mga moder- 
nong rebisyunista ang sosyalismo, 
at kung paano ginamit ng mga im- 
peryalista ang mga petiburges na 
tunguhing pang-ideolohiya para 
maglunsad ng anti-komunistang 
opensiba sa ideolohiya at iligaw 
ang masang anakpawis hinggil sa 
katangian at mga bunga ng mono- 
polyo kapitalismo. Naiwaksi nila 
ang pananaw ng mga suhetibista 
na hindi na raw malakolonyal at 
malapyudal ang Pilipinas. 

Ang Partido ay hindi simpleng 
kumikilos alinsunod sa anumang 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


lutang na dogmatikong kaalaman o 
ng kathang-isip na hinaharap ng 
sosyalismo o komunismo. Nag-aaral 
at nagsusuri at kumikilos ito sa 
kongkretong malakolonyal at mala- 
pyudal na kalagayan na nang-aapi 
at nagsasamantala sa mamamayan. 
Batay dito, ipinatutupad nito ang 
pangkalahatang linyang pampuliti- 
ka ng demokratikong rebolusyong 
bayan sa pamumuno ng uring 
manggagawa upang labanan at ga- 
piin ang paghaharing imperyalista 
at pyudal. Wala itong nilalakta- 
wang yugto sa rebolusyong Pilipi- 
no. Nagsisikap itong ipagtagumpay 
ang yugto ng bagong demokrati- 
kong rebolusyon sa pamamagitan 
ng matagalang digmang bayan ba- 
go nito maabot ang yugto ng so- 
syalistang rebolusyon. 

Sa pagbubuo ng Partido sa pu- 
litika, masinop na nagpupunyagi 
ang mga kadre at kasapi sa pangka- 
lahatang linya ng demokratikong 
rebolusyong bayan, at kaugnay ni- 
to ay ginagamit nila ang rebolu- 
syonaryong armadong pakikibaka 
at ang pakikipagkakaisang prente 
bilang dalawang makapangyari- 
hang sandata para pukawin, orga- 
nisahin at pakilusin ang malawak 
na masa ng sambayanan laban sa 
mga imperyalista at mga lokal na 
nagsasamantalang uring kumprador 
at panginoong maylupa. 

Kapwa sa ligal na demokrati- 
kong kilusan at sa armadong kilu- 
sang masa, ang Partido ay namu- 
muno ngayon sa milyun-milyong 
mamamayan at kumikilos sa lahat 
ng rehiyon ng bansa, sa mahigit 70 
sa 81 prubinsya at mahigit 800 
lunsod at munisipalidad. Ang BHB 
ay kumikilos sa 120 hanggang 130 
larangang gerilya sa absolutong 
pamumuno ng Partido. Ang pagba- 
bagu-bago ng bilang ng mga lara- 
ngang gerilya ay maaaring dulot ng 
konsolidayon at reorganisasyong 
isisnasagawa ng Partido at huk- 
bong bayan o ng pansamantalang 
pag-angkop sa harap ng konsentra- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


dong atake ng mga pwersang ka- 
way. 

Ang reaksyunaryong hukbo ay 
nakapagkokonsentra lamang sa di 
hihigit sa 10% ng mga larangang 
gerilya at sa di hihigit sa 300 
hanggang 600 sa mahigit 18,000 
baryo sa mga larangang gerilya sa 
anumang takdang panahon. Nalili- 
to sila sa pleksibleng taktika ng 
konsentrasyon, dispersal at pagpa- 
palipat-lipat na ginagamit ng BHB. 
Napapagod na sila sa sariling OBL 
na umiiral mula pa noong 2002 at 
nadedemoralisa na sila. 

Tumatalima ang Partido sa es- 
tratehikong linya ng digmang ba- 
yan sa pamamagitan ng pagkubkob 
sa kalunsuran mula sa kanayunan 
sa loob ng mahabang panahon pa- 
ra mag-ipon ng armadong lakas sa 
pamamagitan ng mga taktikal na 
opensiba sa yugto ng estratehi- 
kong depensiba at estratehikong 
pagkakapatas, hanggang kayanin 
nang agawin ang kalunsuran sa 
isang pambansang estratehikong 
opensiba. Sa pamamagitan ng dig- 
mang bayan, pinauunlad ng Partido 
ang saligang alyansa ng uring 
manggagawa at magsasaka. 

Pinagsasanib ng Partido ang ar- 
madong pakikibaka, rebolusyong 
agraryo at pagtatayo ng base. Nag- 
lulunsad ang BHB ng mga taktikal 
na opensiba sa panahon ng estra- 
tehikong depensiba upang manli- 
pol ng mga yunit ng kaaway at 
samsamin ang kanilang mga armas. 
Kaya susulong ito mula maliit tu- 
ngong malaki at mula mahina tu- 
ngong malakas. Ipinatutupad nito 
ang minimum na programa ng re- 
porma sa lupa at hakbang-hakbang 
na tumutuloy sa maksimum na pro- 
grama ng pamamahagi ng lupa sa 
mga nagbubungkal para tuparin 
ang rebolusyong agraryo. Kaya lu- 
malahok sa armadong rebolusyon 
ang masang magsasaka. 

Nagtatayo ng base ang Partido 
sa pamamagitan ng pagbubuo ng 
mga organisasyong masa at mga 


organo ng kapangyarihang pampu- 
litika gayundin ng isang sistema ng 
depensa na kinabibilangan ng mga 
pultaym na yunit ng BHB, mga yu- 
nit milisya at mga yunit panang- 
gol. Kaya ang mga atrasadong bar- 
yo ay nagagawang mga balwarteng 
pampulitika, pang-ekonomya, mili- 
tar at pangkultura ng rebolusyon at 
uunlad mula mga larangang gerilya 
tungong matatatag na baseng pu- 
rok. 

Ang isang larangang gerilya ay 
binubuo ng mga baseng gerilya at 
ilang sonang gerilya. Ang seguri- 
dad ng baseng gerilya ay pinanga- 
ngalagaan ng relatibong tipon na 
platung gerilya ng punong himpi- 
lan. Dalawa pang platun ang na- 
ngangalaga naman sa mga sonang 
gerilya. Nakakalat sila sa mas mala- 
wak na saklaw kaysa platun ng pu- 
nong himpilan na nagsisilbing sen- 
tro de grabidad para sa buong lara- 
ngang gerilya. Maaari silang pag- 
hati-hatiin sa mga iskwad at tim 
para sa mas malawak na dispersal. 
Ang isang karaniwang larangang 
gerilya ay may kabuuang lakas na 
isang kumpanya. 

Ang isang larangang gerilya ay 
may kakayahang maglunsad ng 
mga taktikal na opensiba sa antas 
tim, iskwad at platun. Pinanghaha- 
wakan ng mga pamprubinsya at 
panrehiyong kumand sa operasyon 
ng BHB ang inisyatiba at nagpa- 
paunlad sila ng kakayahang magti- 
pon ng mga pinalaking platun o 
mga kumpanya para maglunsad ng 
mga taktikal na opensiba at iba 
pang konsentradong operasyon. 
Ang dumaraming tagumpay ng mga 
platun, pinalaking platun at kum- 
panya ng BHB ay naghahawan ng 
daan para sa paglitaw ng matata- 
tag na baseng purok, paglulubos sa 
estratehikong depensiba at pagsu- 
long patungo sa estratehikong 
pagkakapatas. 

Ang minimum na programa ng 
reporma sa lupa ay kinabibilangan 
ng pagpapababa ng upa sa lupa, 


11 


pagpapababa ng interes sa pa- 
utang, pagpapabuti ng presyo ng 
mga produkto ng magsasaka at 
pagpapalaki ng pang-agrikultura at 
iba pang produksyon sa pamamagi- 
tan ng mag-a-mag-anak o mga pa- 
nimulang anyo ng kooperasyon. 
Nagpapatuloy ang minimum na 
programa dahil sa limitadong lakas 
ng larangang gerilya, laluna kung 
may malapit na konsentrasyon ng 
lakas militar ng kaaway. 

Ngunit ang konsolidasyon at 
paglawak ng mga larangang gerilya 
o ang pagsasanib ng mga lara- 
ngang gerilya tungong matatatag 
na baseng purok ay nakapagpapa- 
laki sa posibilidad na maipatupad 
ng mga rebolusyonaryong pwersa 
ang maksimum na programang pag- 
kumpiska ng lupa sa mga pangino- 
ong maylupa at libreng pamamaha- 
gi niyon sa mga magsasakang wa- 
lang lupa. 

Ang pagtatayo ng base ay kina- 
papalooban ng pagtatayo ng Pu- 
lang kapangyarihang pampulitika 
sa pamamagitan ng pagbubuo ng 
mga organisasyong masa at mga 
organo ng kapangyarihang pampu- 
litika at pagpupundar ng armadong 
lakas. Magagawa ito kapag lubos 
nang nalansag ng mga rebolusyo- 
naryong pwersa ang organo ng ka- 
pangyarihang pampulitika ng ka- 
away, napalayas ang malalaking 
nagsasamantala at kontra-rebolu- 
syonaryo at nadurog ang mga pu- 
mapasok na pwersa ng kaaway. Ga- 
yunman, kapag ang kaaway ay di 
hamak na mas malakas, ginagamit 
ng BHB ang taktika ng pag-iwas at 
pagmamasid upang tuklasin ang 
mga kahinaan ng kaaway, sa layu- 
ning birahin ang mahihinang baha- 
gi nila. 

Ginagamit ng Partido ang pata- 
karan at mga taktika ng pakikipag- 
kaisang prente upang pag-ibayuhin 
ang lakas ng mga rebolusyonaryong 
pwersa at dagdagan pa ito sa pa- 
mamagitan ng pagpapalawak sa 
nagkakaisang prente. 


12 


Ang istruktura ng nagkakaisang 
prente ng mga rebolusyonaryong 
pwersa ay kinabibilangan ng sali- 
gang alyansa ng manggagawa at 
magsasaka, progresibong alyansa 
ng masang anakpawis at petiburge- 
syang lunsod, at ng patriyotikong 
alyansa ng mga progresibong pwer- 
sa at ng panggitnang burgesya. 

Ang malawak na nagkakaisang 
prente ay kinabibilangan ng pansa- 
mantalang pakiki- 
pag-alyansa sa ma- 
bubuway at di ma- 
aasahang alyado 
na karaniwa'y mula 
sa mga seksyon ng 
mga nagsasaman- 
talang uri laban sa 
pinakamasahol na 
pwersang reaksyu- 
naryo na pinaka- 
sunud-sunuran sa 
mga imperyalista. 
Ang Partido ay ma- 
aaring makibahagi 
sa isang malawak 
na pakikipagkaisang prente sa 
ilang pwersang reaksyunaryo upang 
ihiwalay nang todo at durugin ang 
pinakamasahol na pwersang reak- 
syunaryo sa pinakamaikling pana- 
hong kakayanin. Ang Partido at re- 
bolusyonaryong kilusan ang pina- 
kanakikinabang sa malawak na 
nagkakaisang prente sa pamamagi- 
tan ng pagkakaroon ng matibay at 
mabisang nagkakaisang prente ng 
mga rebolusyonaryong pwersa sa 
simula pa lamang. 

Sa pakikipagkaisang prente sa 
mga reaksyunaryong pwersa, ma- 
pagbantay ang Partido sa anumang 
tendensya ng Kanang oportunismo 
at laban sa pagtatraydor ng reak- 
syunaryong kaalyado. Maingat din 
ang Partido sa panganib ng “Kali- 
wang” oportunismo sa pamamagi- 
tan ng pagtanggi sa pansamanta- 
lang pakikipag-alyansa sa mabubu- 
way at di maaasahang alyado na 
makatutulong para higit na maabot 
ang malawak na masa ng sambaya- 


Gayon na lamang ang 
tagumpay ng malawak 
na ligal na 
nagkakaisang prente 
kaya ang ilang tao ay 
natatangay ng 
pag-aakalang iyon na 
ang daan para makuha 
ng masa ang 
kapangyarihan. 


nan at ang ilang rekurso at pasili- 
dad na kung hindi ay di natin ma- 
gagamit. 

Ang nagkakaisang prente ay 
isang mahalaga at di maisasaisan- 
tabing sandata para kabigin ang 
mas maraming mamamayan sa ligal 
na kilusang masa at sa rebolusyo- 
naryong armadong pakikibaka. Ma- 
giging gayon kaepektibo ang ligal 
na nagkakaisang prente kaya mapa- 
lalaki ng mga 
progresibong 
pwersa ang kani- 
lang mga ligal na 
partido at organi- 
sasyong masa, 
magkakaroon sila 
ng malakas na im- 
pluwensyang pam- 
pulitika sa loob ng 
reaksyunaryong 
naghaharing siste- 
ma, mananalo sila 
sa mga eleksyon at 
makalalahok sa 
mapayapang pag- 
papatalsik sa pinakamasasahol na 
reaksyunaryo sa poder. Gayon na 
lamang ang tagumpay ng malawak 
na ligal na nagkakaisang prente ka- 
ya ang ilang tao ay natatangay ng 
pag-aakalang iyon na ang daan pa- 
ra makuha ng masa ang kapangya- 
rihan. Ang pinakamahalaga sa Par- 
tido ay mapaunlad ang nagkaka- 
isang prente para sa armadong pa- 
kikibaka at hindi lamang para sa li- 
gal na pakikibaka. 

Ang rebolusyonaryong pataka- 
ran at mga taktika sa pakikipagkai- 
sang prente ay tuwiran at di-tuwi- 
rang nagsisilbi sa armadong pakiki- 
baka. Madaling intindihin kung pa- 
ano pinauunlad ng mga rebolusyo- 
naryong pwersa ang nagkakaisang 
prente para sa armadong pakikiba- 
ka. Nakakawing ito sa pangkalaha- 
tang linya ng demokratikong rebo- 
lusyong bayan sa pamamagitan ng 
digmang bayan. Kailangang ipali- 
wanag na maging ang mga reaksyu- 
naryo ay nakatutulong sa pagtata- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


yo ng nagkakaisang prente para sa armadong pakiki- 
baka kapag sumusunod sila sa mga batas ng gubyer- 
nong bayan, nagbabayad ng karampatang rebolusyo- 
naryong buwis, nag-aambag ng mga rekurso kabilang 
ang mga armas, nakikipagtulungan sa armadong rebo- 
lusyonaryong kilusan, at sumusuporta sa mga proyek- 
tong sosyo-ekonomiko at sa mga pakikibaka para sa 
mga karapatan at repormang kapaki-pakinabang para 
sa mamamayan. 

Sa pagsusulong ng ligal na pakikipagkaisang pren- 
te, hindi tinututulan ng Partido, bagkus ay hinihika- 
yat pa nga nito, ang pagsasagawa ng mga patriyotiko 
at progresibong pwersa ng mga ligal na aktibidad, ka- 
bilang ang mga napapanahong protestang masa at pa- 
kikibakang elektoral. Aprubado mismo ng Partido ang 
usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng 
Republika ng Pilipinas (GRP) at NDFP. 

Ang naturang pakikipag-usap ay nangangahulugan 
ng pakikipag-alyansa at pagsisikap na magkaroon ng 
tigil-putukan upang bigyang-daan ang mga repormang 
panlipunan, pang-ekonomya at pampulitika. Sa pama- 
magitan ng naturang pakikipagnegosasyon, matutu- 
koy ng Partido kung ang mga naghaharing reaksyunar- 
yo ba o ang mga reaksyunaryong nasa oposisyon ang 
mas mainam na makaalyado para makapagsakatuparan 


IV. Mapanlabang mga tungkulin 
para sa lahatang-panig na pagsulong 


apat gawin ng mga kadre at kasapi ang lahat upang tupdin ang mga 

mapanlabang tungkulin ng mahal nating Partido at magkamit ng ma- 
kabuluhang lahatang-panig na mga pagsulong sa rebolusyong Pilipino sa 
susunod na taon. Dapat nating tiyakin na lalo pang makapagpalakas ang 
Partido at umani ng mas maraming tagumpay bilang abanteng destaka- 
mento ng proletaryado na namumuno sa rebolusyong Pilipino at nagli- 
lingkod sa sambayanang Pilipino. Sa gayon, maipagdiriwang natin ang 
ika-40 anibersaryo ng Partido nang buong kagalakan at may higit na ka- 


pasyahan para lalo pang sumulong. 


ng ilang kinakailangang saligang reporma na makae- 
engganyo sa kilusang masa para sa pambansa at pan- 
lipunang kalayaan. 

Ang prinsipyadong pusisyon at kondukta ng NDFP 
sa usapang pangkapayapaan ay nagsilbi para mapala- 
ganap ang programa ng demokratikong rebolusyong 
bayan at maitaas ang pambansa at internasyunal na 
katayuan at prestihiyo ng mga rebolusyonaryong 
pwersa. May kaugnayan man o wala sa usapang pang- 
kapayapaan, nakapagsagawa rin ang NDFP ng epekti- 
bong gawaing proto-diplomatiko at diplomatiko, ga- 
yundin ng gawain sa internasyunal na pakikipagkaisa 
sa antas na labas sa gubyerno upang makatipon ng su- 
portang moral at pampulitika para sa rebolusyong Pi- 
lipino gayundin para makapag-ambag sa pag-unlad ng 
internasyunal na kilusan laban sa imperyalismo at la- 
hat ng reaksyon. 

Nagsikap nang husto ang Partido para magpundar 
ng relasyon sa mga partidong Marxista-Leninista, Ma- 
oista at manggagawa sa diwa ng proletaryong inter- 
nasyunalismo at sa mga partido ng mamamayan, mga 
kilusan sa pambansang pagpapalaya at mga organisa- 
syong masa sa diwa ng anti-imperyalistang pagkakai- 
sa at alinsunod sa patakaran nito sa internasyunal na 
pakikipagkaisang prente. 


pam-Partido. 

Sa pulitika, dapat nating buuin 
ang Partido sa pamamagitan ng 
pagtupad sa namumunong papel 
nito sa demokratikong rebolusyong 
bayan sa pamamagitan ng mataga- 
lang digmang bayan. Dapat nating 
panghawakan ang pangkalahatang 
linyang pampulitka at labanan ang 
Kanan at “Kaliwang” oportunismo. 
Kaugnay nito, tayong mga kadre at 
kasapi ay dapat magpakahusay sa 
pagtupad sa mga tungkulin sa mga 
yunit at organo natin at sa mga 


Sa ideolohiya, dapat nating pa- 
tuloy na buuin ang Partido sa ga- 
bay ng Marxismo-Leninismo-Maois- 
mo. Dapat natin itong ilapat sa 
pag-aaral ng internasyunal at lokal 
na kalagayan, sa paglalagom at 
pagsusuri sa ating rebolusyonar- 
yong karanasan, sa pagtatasa sa 
ating gawa at sa pagpuna at pag- 
puna-sa-sarili at sa pagtatakda ng 
mga tungkulin upang higit pang 
sumulong. 

Dapat tayong magbantay laban 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


sa suhetibismo, rebisyunismo at 
oportunismo at laban sa lahat ng 
petiburges na tendensyang anti- 
komunista na itinataguyod ng mga 
imperyalista at mga lokal na reak- 
syunaryo upang iligaw ang mga re- 
bolusyonaryo. Dapat nating itaas 
ang antas ng ating edukasyong 
teoretiko at pampulitika sa proseso 
ng mga pulong pag-aaral at mga 
pulong hinggil sa gawain ng mga 
yunit at organo gayundin sa mga 
pormal na kurso ng edukasyong 


partikular na linya ng gawaing at- 
ing kinatatalagahan. 

Dapat nating paunlarin ang ar- 
madong pakikibaka at ang nagka- 
kaisang prente bilang mga sandata 
sa paggapi sa kaaway at sa pagsu- 
sulong ng rebolusyon. Sa pamama- 
gitan ng ating pampulitikang pag- 
sisikap, dapat tayong makapagrek- 
rut sa Partido ng paparaming kan- 
didatong kasapi mula sa hanay ng 
mga aktibista sa mga organisa- 
syong masa ng masang anakpawis 


13 


at petiburgesyang lunsod. 

Sa organisasyon, dapat nating 
buuin ang Partido alinsunod sa 
prinsipyo ng demokratikong sentra- 
lismo at labanan ang burukratismo 
at ultra-demokrasya. Ang ating 
Partido ay nasa ilalim ng sentrali- 
sadong pamumuno, na gayundin ay 
nakabatay sa demokrasya. Sa iba't 
ibang antas hanggang sa Komite 
Sentral, dapat nating tiyakin ang 
pamumuno ng mga kadreng may 
malalim na paninindigan sa rebolu- 
syonaryong adhikain ng sambaya- 
nan, may husay sa ideolohiya, pu- 
litika at organisasyon at marunong 
humalaw ng datos at mga wastong 
ideya sa mga organisasyong pina- 
mumunuan nila. 

Dapat tayong kumabig ng pa- 
paraming kasapi mula sa rebolu- 
syonaryong kilusang masa. Dapat 
tayong magrekrut ng malaking bi- 
lang ng mga manggagawa, magsa- 
saka at kabataang nakapag-aral 
mula sa mga organisasyong masa 
at mula sa hukbong bayan. Mas 
maraming kasapi, mas malawak at 
mas malakas ang base ng ating Par- 
tido at mas malaki ang kakayahan 
nating gampanan ang iba't ibang 
tungkulin sa rebolusyon. Kailangan 
natin ng ilampung libong kadre at 
daan-daanlibong kasapi ng Partido 
upang makamit ang ganap na ta- 
gumpay ng demokratikong rebolu- 
syong bayan at masimulan ang re- 
bolusyong sosyalista. 

Sa paglulunsad ng rebolusyo- 
naryong armadong pakikibaka, da- 
pat nating padalasin ang mga tak- 
tikal na opensiba laban sa kaaway 
upang makasamsam ng karagda- 
gang armas para sa pagbubuo ng 
dagdag na mga yunit ng hukbong 
bayan at pagpapalakas sa iba't 
ibang antas ng kumand mula sa 
mga larangang gerilya hanggang 
mga pamprubinsya at panrehiyong 
kumand, at higit pa, hanggang sa 
pambansang kumand sa operasyon. 
Dapat tayong makalipol ng mas 
maraming yunit ng pwersang ka- 


14 


away upang makaipon ng lakas at 
karanasan para makadurog ng mas 
marami pa hanggang kayanin na 
nating agawin ang kapangyarihang 
pampulitika sa buong bansa. 

Sa pakikisagupa, ginagamit na- 
tin ang ating lakas-pamutok upang 
lipulin ang target na yunit ng ka- 
away. Subalit kapag mawalan na ng 
kakayahang lumaban ang kaaway o 
kaya'y kusa silang sumuko, dapat 
silang tratuhin nang mabuti at da- 
pat bigyan ng pangangalagang me- 
dikal ang mga sugatan alinsunod 
sa Mga Alituntunin sa Disiplina ng 
BHB, Comprehensive Agreement on 
Respect for Human Rights and In- 
ternational Humanitarian Law 
(CARHRIHL) at Geneva Conven- 
tions. Nilalabanan natin ang mga 
pwersa at espiya ng kaaway upang 
itaguyod, ipagtanggol at isulong 
ang mga karapatan at interes ng 
mamamayan. Dapat nating tiyakin 
na laging ligtas ang mga sibilyan 
at mga di kombatant. 

Pahiwatig ng pagkilala sa ating 
status of belligerency (katayuan bi- 
lang soberanong pwersang nakiki- 
digma) sa ilalim ng Geneva Con- 
ventions ang pag-asa ng mga inter- 
nasyunal na ahensya at iba pang 
mga entidad at maging ng mga 
pwersang kaaway na igagalang na- 
tin ang mga karapatang-tao at ta- 
talima tayo sa makataong konduk- 
ta sa ilalim ng internasyunal na ba- 
tas at pauunlarin natin ang siste- 
mang ligal at hudisyal ng demokra- 
tikong gubyernong bayan. Dapat 
nating panghawakan ang karapatan 
ng sinumang akusado sa karampa- 
tang proseso sa pag-aresto, pani- 
mulang imbestigasyon at paglilitis 
sa mga suspetsadong kriminal, 
nang may kaukulang pagsasaalang- 
alang sa seguridad ng rebolusyo- 
naryong tauhan. Sa katapusan ng 
paglilitis, dapat sumahin at pagde- 
sisyunan ang kaso. Sa mga kasong 
armado at mapanganib ang krimi- 
nal o mga suspek, dapat nating 
ipaliwanag sa publiko sa pamama- 


gitan ng pormal na asunto kung 
bakit malamang na sagupain sila 
ng tagaarestong yunit ng hukbong 
bayan o milisya kung di sila kusang 
susuko sa anumang awtoridad ng 
demokratikong gubyernong bayan. 

Dapat tayong magpatupad ng 
reporma sa lupa bilang panguna- 
hing laman ng demokratikong re- 
bolusyon. Dapat tayong sumulong 
mula sa minimum na programa sa 
reporma sa lupa tungo sa maksi- 
mum at sa gayo'y makapagpatupad 
ng rebolusyong agraryo sa pinaka- 
maraming lugar na ipahihintulot 
ng kalagayan. Dapat nating arestu- 
hin, imbestigahan, litisin at paru- 
sahan ang mga despotikong pangi- 
noong maylupa at mga alagad ni- 
lang lumalabag sa mga batas ng 
demokratikong gubyernong bayan. 
Dapat nating gapiin ang mga pyu- 
dal na mapagsamantalang kumo- 
kontra sa patakaran sa reporma sa 
lupa ng Partido at rebolusyonar- 
yong kilusang masa. 

Dapat nating dagdagan ang bi- 
lang ng mga larangang gerilya 
kung saan kakayanin upang laba- 
nan ang pagtatangka ng mga pwer- 
sang kaaway na dumugin at duru- 
gin ang ilang larangang gerilya sa 
bawat takdang panahon. Dapat 
umusbong ang mga larangang ge- 
rilya at kalauna'y matatatag na ba- 
seng purok batay sa papalawak at 
papalalim na baseng masa, paglaki 
ng hukbong bayan, milisya at mga 
yunit pananggol, at pagsasanay sa 
mga kadre at aktibistang masa sa 
iba't ibang aspeto ng buhay panli- 
punan. 

Bunga ng “Kaliwang” oportu- 
nistang mga kamalian noon, kabi- 
lang ang adbenturismong militar at 
putsismo, dapat nating bigyang-di- 
in ang mga krusyal na aspeto ng 
pagbubuo ng baseng masa tulad ng 
masikhay na gawaing masa at pag- 
tatayo ng mga organisasyong masa 
at mga organo ng kapangyarihang 
pampulitika. Ngunit kapag naitayo 
na ang mga ito, dapat pa nating 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


pag-ibayuhin ang pagbubuo ng mga yunit ng hukbong 
bayan, milisya at mga yunit pananggol upang maka- 
pagpundar ng dagdag na armadong lakas at katatagan 
sa mga baseng gerilya o sa matatatag na baseng pu- 
rok. 

Dapat nating gamitin ang ating armadong lakas 
upang durugin ang kapangyarihang pampulitika ng 
kaaway at itaboy ang mga nang-aapi. Dapat nating 
lansagin ang labis na kapangyarihang pang-ekonom- 
yang taglay ng mga nang-aaping ito sa anyo ng mala- 
laking lupain, plantasyon, minahan, trosohan at iba 
pang mga empresa, maliban kung ang nangangasiwa 
sa mga kumpanyang ito ay sumusunod sa mga pataka- 
ran at batas ng gubyernong bayan kaugnay ng maka- 
twirang pasahod sa mga manggagawa at pagbabayad 
ng rebolusyonaryong buwis. Sa pamamagitan ng mga 
organo ng kapangyarihang pampulitika at mga organi- 
sasyong masa, dapat pamunuan ng Partido ang lahat 
ng aspeto ng buhay panlipunan at itransporma ang 
mga atrasadong baryo tungo sa mga balwarteng pam- 
pulitika, pang-ekonomya, pangmilitar at pangkultura 
ng rebolusyon. 

Dapat nating paunlarin ang rebolusyonaryong 
nagkakaisang prente sa pambansang saklaw. Sa loob 
ng pambansang nagkakaisang prente, dapat nating 
buuin ang antipyudal na nagkakaisang prente. Dapat 
makipagkaisa at pangunahing sumalig ang Partido at 
proletaryado sa mga maralitang magsasaka at mang- 
gagawang bukid, kabigin ang mga panggitnang mag- 
sasaka, nyutralisahin ang mayayamang magsasaka at 
samantalahin ang pagkakahati ng mga panginoong 
maylupa upang ihiwalay at durugin ang kapangyari- 
han ng mga despotikong panginoong maylupa at mga 
alagad nila. 

Dapat lagi nating tiyakin na matatag ang saligang 
alyansang manggagawa-magsasaka, ang alyansa ng 
mga progresibong pwersa at ang alyansa ng mga pat- 
riyotikong pwersa. Sa gayon, magkakaroon tayo ng 
matibay na tuntungan para mapalawak ang nagkaka- 
isang prente na kabibilangan ng pansamantala, mabu- 
way at di maasahang mga kaalyado mula sa mga uring 
reaksyunaryo upang ihiwalay nang husto at durugin 
ang kapangyarihan ng pinakamasahol na pangkating 
reaksyunaryo, na ngayo'y ang pangkating Arroyo. 

Dapat nating gawin ang lahat upang mapatalsik 
ang rehimeng Arroyo sa pamamagitan ng malawak na 
nagkakaisang prente. Subalit kung hindi mapatalsik 
ang rehimeng Arroyo dahil hindi maparalisa o madaig 
ng mga pwersang anti-Arroyo sa militar ang maka-Ar- 
royong chain of command, ang pagsisikap ng nagkaka- 
isang prente para ihiwalay at pahinain ang rehimeng 
Arroyo ay kapaki-pakinabang pa rin sa paglikha ng ka- 
lagayang pabor sa pagpapabwelo ng mga taktikal na 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2007 


opensiba ng BHB sa kanayunan. Kapag bumira nang 
todo sa rehimen ang mga anti-Arroyong upisyal mili- 
tar at mapilitan ang rehimen na magpakat ng mas ma- 
raming tropa sa pambansang kabisera at iba pang lun- 
sod, mababawasan ang mga balakid na kahaharapin 
ng hukbong bayan sa paglulunsad ng mga taktikal na 
opensiba sa kanayunan. 

Dapat magsagawa ang Partido ng epektibong ga- 
waing internasyunal para suportahan ang sambaya- 
nang Pilipino sa kanilang pakikibaka para sa pamban- 
sang kalayaan at demokrasya. Dapat nating paunlarin 
ang ating gawain sa hanay ng mga Pilipinong mang- 
gagawa sa ibayong dagat, mga migrante at ikalawa at 
bagong henerasyon ng mga Pilipino sa ibang bansa. 
Dapat nating paunlarin ang kanilang interes sa pagpa- 
paigting ng pakikibakang bayan laban sa pag-iibayo 
ng pagsasamantala at pang-aapi ng mga imperyalista 
at mga reaksyunaryong Pilipino. 

Dapat tayong magpaunlad ng pinakamahigpit na 
ugnay sa mga partidong Maoista at luminang ng rela- 
syon sa ibang dayuhang partido komunista at mang- 
gagawa batay sa Marxismo-Leninismo o anti-imperya- 
listang pakikipagkaisa. Dapat nating hikayatin ang 
pakikipag-ugnayan ng mga patriyotiko at progresi- 
bong organisasyon at institusyong Pilipino sa katulad 
na mga organisasyon sa ibayong dagat. Dapat lagi ta- 
yong aktibo sa pagtataguyod sa internasyunal na nag- 
kakaisang prente laban sa imperyalismo at lahat ng 
reaksyon at sa pagpapalakas ng mga organisasyon at 
kilusan sa iba't ibang usapin ng pakikibaka ng mga 
mamamayan ng daigdig para sa higit na kalayaan, de- 
mokrasya, katarungang panlipunan, kaunlaran at ka- 
payapaang pandaigdig. 

Dapat nating samantalahin ang pakikipagnegosa- 
syong pangkapayapaan sa GRP di lamang bilang daan 
para kamtin ang makatarungang kapayapaan sa pama- 
magitan ng mga repormang panlipunan, pang-eko- 
nomya at pampulitika kundi bilang paraan din para 
ipaalam sa mga mamamayan ng daigdig ang kalagayan 
at makatarungang mga kahilingan ng sambayanang 
Pilipino, at sa gayo'y magkamit ng pandaigdigang su- 
porta para sa rebolusyong Pilipino. Kaya may mabu- 
ting idinudulot ang usapang pangkapayapaan anuman 
ang kasalukuyang katayuan o kahinatnan nito. 

Dapat nating ipagpatuloy sa pamamagitan ng 
NDFP ang pagsisikap na kamtin ang pagkilala sa sta- 
tus of belligerency ng demokratikong gubyernong ba- 
yan at ng rebolusyonaryong pwersa ng sambayanan. 
Dapat tayong magpundar ng mga relasyong proto-dip- 
lomatiko at diplomatiko sa matagalang paghahanda 
para sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong ba- 
yan at pagtatayo ng Demokratikong Republika ng Pi- 
lipinas. ABI 


15 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Ispesyal na Isyu 
Disyembre 26, 2007 
www. philippinerevolution.org 


Pabilisin ang rebolusyonaryong 
pagsulong ng PKP para sa pagdiriwang 
ng ika-40 anibersaryo nito 


Mensahe ng Komite Sentral 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 


alang hanggan ang kagalakan natin sa pagdi- 
W tirang ng ika-39 na anibersaryo ng muling 
pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas 
(PKP) sa teoretikong gabay ng Marxismo-Leninismo- 
Kaisipang Mao Zedong (Maoismo) noong Disyembre 
26, 1968. Mula noon, ang pinakamamahal nating Par- 
tido ay napanday sa apoy ng rebolusyonaryong paki- 
kibaka at nakaipon ng maniningning na tagumpay sa 
pagganap nito bilang taliba ng proletaryado at sa pa- 
mumuno sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para 
sa pambansang paglaya at demokrasya laban sa im- 
peryalismong US at lokal na mga nagsasamantalang 
uring malalaking kumprador at panginoong maylupa. 
Pinakamataas na parangal ang iginagawad natin 
sa ating mga rebolusyonaryong martir at ba- 
yani para sa kanilang kataas-taasang sak- 
ripisyo at natatanging paglilingkod sa 
bayan. Nagpupugay tayo sa lahat ng 
kadre at kasapi ng Partido, mga 
rebolusyonaryong pwersa 
at mamamayan sa kani- 
lang pagpupunyagi 
mga sakripisyo sa re- 
bolusyonaryong paki- 
kibaka. Nagtamo ta- 
yo ng malalaking 
tagumpay dahil 4 AG 
hindi tayo umat- T- Ka 
ras sa harap ng matitinding 
hamon o ng mga kamalian at 
pagkukulang. Lumalakas 
tayo sa pag-igpaw sa mga 
peligro at kahirapan, sa 
pagpuna at pagpuna-sa-sarili at 


sa pagwawasto ng mga pagkakamali at kahinaan. 
Sama-sama nating pinagtitibay muli ang ating ka- 
pasyahang isulong ang pambansa-demokratikong yug- 
to ng rebolusyong Pilipino sa pamamagitan ng mata- 
galang digmang bayan. Determinado tayong kumple- 
tuhin ang yugtong ito sa pamamagitan ng pag-agaw 
sa kapangyarihang pampulitika sa buong bansa upang 
maabot ang yugto ng sosyalistang rebolusyon at ma- 
simulan ang mahabang panahon ng transisyon patu- 
ngong komunismo. Sa kagyat, nais nating paghanda- 
an ang pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng Partido 
sa darating na taon sa pamamagitan ng pag- 
papabilis sa lahatang-panig na pagsusulong 
sa rebolusyonaryong pakikibaka ng prole- f 
taryado at ng buong bayan sa pamumu- 
no ng Partido. 


E A MABUMAY AME ABO 
ga AMBERSABY YO 


) NG PKP: y 


Po 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


